y— 


— 


Med i fi 


CAN NEWYDD, 


A gyfansoddwyd gan ,Fêb Ieuange er 
ei danfon i'w Hen^Gariad. 


O'r feillionen gymwys gangen, 
Siriol seren, lawen lon, 
Dyro genad i'th hen gariad, 
Dd'weyd ei brofiad ger dy fron ; 
Mae fy nghalon dan fy nwyfron, 
Fel morthwylion trymion trist, 
Gwell na cholli dy gwmpeini, 
Gael fy nyrnu dan y ffyst. 


Mae dy gusan melus mwynlan, 
Oll yn gyfan yn ddigel, 

A>th wefusau tyner tenau, 
Y'nt i'm genau fel y mel ; 

Er mor amled ydyw'r merched, 
Does mor lloned mewn un llu, 

Ti yw'r hardda a'r prydfertha, 
Mewn cymanfa coelia fi... 


Pwy all draethu faint rwy'n garu 
O'th gwmpeini'r lili hardd, 
Fel tywlipin yw dy gorffyn, 
Neu rhoscochyn yn yr ardd; 
Mae fy meddwl mewn mawr drwbwl, 
Oll yn gwbwl am dy gael, 
Gwel fy nghystudd gwen lliw'r gwinwydd, 
Ti gei glodydd ufudd hael. 








o 






Pe cawn feddu cyfoeth Cymru, 
Boreu fory'n rhwydd i'm rhan, 
Nis gall hyny fY fnoddloni, 
Heb dy glyma yn y Llan ; 
O na ddeu'r dedwydd ddyddiau, 
O'm blinderdji esmwythau, 
'Does-yn un man -gndly.hunan, y; ì 
' Ali yn gyfan fy ngwellhau. 


a a 


Ak 


Trwy fy oes nid oes ond gofid, 
O anhyfryd fywyd brau, 
Dwe'd os gwaethym yn dy erbyn, 
Cwympaf wedi'n am fy mai; 
Mae fy nagrau hwyr a boreu, 
Fel yn ffrydiau dros fy ngrudd, 
Am dy fatchio doed a ddelo, 
iiid Cyn fy mhriddo yn y pridd, 


—_— 


Yn y graian oer anniddan, 
Byddai'n rhyw fan cyn bo hir, 
Dere'n briod i'm er amod, 
Ryw ddiwrnod parod pur ; 
Does yn Nghymru oll oddeutu, 
Un mor heini ar ei throed, 
Rwyf yn caru'r ffordd y cerddi, Ï 
Nid wy'n tewi canu'th glod. i 


i 
; l 
Mae dy gwmpni'r llawen lili, | 
Wedi tynu denu'm serch, nnt 
Rwy'n wastadol yn dy ganmol, i Î 
Ti sydd fuddiol foddol ferch ; i" 
A phob glendid hoywedd hyfryd, Lt 
Trwy dy fywyd yn dy fryd, i 
Minnau gana'n iach fy ngwala, | 
Pe cawn yma wledda'n nghyd. Ï 





Re y ue E9, 


m— 


ec 


i 
3: 


Am dy gusan wyf yn gruddfan, 
Fel mae'r baban am y on, 

Dan wasgfaeon am dy btson, 
blin yw troion calon drom ; 

Yn fy nghystudd rhwng y gwelydd, 
Byddaf beunydd hyd y*bedd, 


Ŵaitha'n gadw rwy'n dyguno, 
Siglwn ddwylof gadd llef. 
bh 


Hir.a maith yw taith y gâd, 
Trwy fy mywyd adfyd blin, A 
Ni chai gwmpni'r nos meŵn gwely, 
Yno'n poeni wrth fy hun ; 
Dy gyfeillach bythol bellach, 
Ni chaf mwyach ar y llâwr, 
Cofio'r troion gynt fy rhyngom, 
Flina'm calon dirion ^nawr, 


“Rwy'n cyfaddef ar fy ngliniau, 


Fy ffaeleddau lawer pryd, 
Mae gwendidau yn y goreu, 

Maddeu dithau'r beiau gyd ; 
Ni feddyliais mai cydmares, 

Hoff fy fynwes gynes gu; 


. Oedd dy fwriad o wasgariad, 


Beiddio siarad ond a ini. 


'Trwm yw'r plwm mi wn o'r goreu, 
'Trwm wyf finnau ddydd a nos, 
Trwm yw colli'r sawl wy'n garu, 
A'm holl fancy trwy fy oes; 
Llawer nosweth anwy! eneth, 
Fel cydymaeth yn fy nghol, 
Rhwng fy mhreichiau buest dithau, 
Ni ddaw ddoe byth yn ol. 








ï a 


Pe cawn gynnyg merch bonecjlig, 
Fwyn garedigŵuni'n rhan, 

Ti ddewision gael gn nghwlwn, 
Nawr pe gallwn,/yn y man, 

Dy gwmpeini pe cawn feddu, 
A wna imi gant: Ìlon, 


Rho gyflawniad ì $m A g^ ŷ ŵy | | 























Cyn bwy nghud Wl CsnYy Cun 
» 

Os oes meibion doethach dynion, 

Am dy bersongaeithlon maith, 
Cofia weithiau'r addunedau, 

Wnest a minn45 lawer gwaith, i 
Er cael digon o gwanygion, 

Ar gariadon teg eu dawn, 
Wir fe alli gael d;; ziomi, 

Yn eu cwmp'n&n aml iawn. 


Os ymadael wyt yn dawel, | i 
' Ni rown ffarwel gyda phwys, 

A'r y ddaear ni chai gydmar, ì 
Ond y galar dirfawr dwys ; 

Dob llawenydd llwyr didramgwydd, 
Fyddo beunydd ar dy ben, 

Yw dymuniad dy hen gariad, 
Os heb siarad mwy. Amen. 





/ 
T. R, Davies, Argraffydd, Abertawy. ] 





